





ŵ 
CAN NEWYDD, 


&EF YCHYDIG YSTYRIAETHAU 


AR YR AMRYW ACHLYSYRON, 


A gymnot gan angau i dori ynial i lawr ; 


Yn fwyaf neillduol am y Colera 
Morbus ;— 


“ Cenir ar fryniau'r Iwerddon." 


dw 


1 


GARIADUS ddawnus ddynion, yn unìon dewch yn nos, 
Mi draethaf fy myfyrdod, gall ì chwi fod yn Hel, 0i) E3 
Gwirionedd adnabyddus, a hysbus i iw 6b n 
Caiff pawb o'r epil ddynol, fyn'd i'r anfarwol fyd. 


2 


Nid oes un dyn yn gwybod, y diw wr bydd daith, 
lw setlo yn un o.ddau le, dros drag' wyddol eb maith, 
Fe allau cyn y foru, trawn ni sydd yma nawr, 
O rhedwn rhag y fflamiau, am noddfa'r meichiau mawr, 


Y cyfiawn a'r anghyfiawn gaiff fynd ìi lwch y.llawr, 
Sef. holl drigolion Brydain, yn fychan ac yn fawr, 

A phawb o epil Adda, b'le bena. o'r, byd y.b'ont, 
Î brofi loesau angau, pob un yn ddiau dd'ont. 











Nis gwyddom pwy nior erchyll, a fydd y duìl y daw, “ 
Mae llawer math o ddolur, neu lwybr yn ei law, a 
Fe allau cei gystuddiau, am hir flynyddau mawr, 
Neu yntau deiiu dauiwain; i'th ddwyn meŵrimynad awr, 


5 


Rhyw &wn am weld y fôrh, sy'n glynu yt ein gwlad, 
Heb-feddwl fawr am angau, nac oriau briwiau brad, 
Ac 'fallau cyn y foru, gwynebu'r addfwyn oen, i 
Er byw'n drag'wyddol dded wydd; neu ddioddau Deunydd 'N 
Y boen, i i. 4 Sa “F Mn W Fa ” y y " 

, 1 e 


O'r dydd yr awr na'r munud, rhaid symmud ni chaed sail, 
Bod sycrwydd ein dedwyddwch, ar heddwch, Adda'r ail, 
Fel caffom ei glodforu, yn lle myn'd'i boenu byth, 
A meddu rhan drag'wyddol, o fewn i'r nefol nyth. ' 
7 
Ni fedd y Brenin angau, ddim un drugaredd gu, 
Ni phri'sïa fe moth ddagrau, na'th, ddwys ,ochneidiau dí; 
Ei orchwyla gyflawna, nì reda neb o'i rwyd, ; 
Nis gofyn p'un ai parod, a'i dyn ammharod; wyd. 


â" 





Does ardal ar y ddaear, nad ydyw angâu'n d'od, 
Mae'n niyned at y mwynwr, a'r glowyr hardd ei glod, 
Ca'dd bagnd-oedd niewn iechyd, yn cerdded at ei gwaith, 
Ei dwyn yn'ôl-i'wteiâu, yn ddarnau moddau maith, 


9 
Mae ef heb tn tôstufi; yn tôri'r gweithwyr tân, 


Gwnaêth esgyrn rhai' ugêiniât; yn dddrnaii' moddau pn, 
Rhai oedd m€ŵn awchys iedliyd, a grym i mofyn grâs, 
Y fyned nêsa, n'lfonydd, /ai'imhennydd bry maes ^^^ iL 













f | $ 
v í 3 Y 
| he 
v 19 « 
A O'r cannoedd thaith a'r miloedd, a dorodd;onide, Bo 


Yn Mrydain drwy'r Cliolera, O'r dynion iacha :i80e, 
Pan oedd tae achos ofni, o'r rheini lâwer un, 
“ “Heb ran: EW aed y meichiau, fu'n dioddau i gadw dyn, 


Uu 


Ieuenetid IRh ein gwledydd, Jan gystudd ebrwydd aeth, 
A chanol/oedran:hefyd, i'r gweryd 0. mor gaeth 1 


" A'r henaint nid arbedwyd, fe'i bwriwd hwynt i i'r beddy, 
b A'r plant oddiar y bronnau'run modd a'r gwychaei gwedd, 
y 2 


Wc Gyr angau bawb ô'r uwehder, i ddyfnaer daear ddu, 
EU Efe syn gwnend ysgariad, rhwng corph ae ênuid eu, 
NF Gwahanu pob. pertbynas, hyn i'w eì neges ef, 

'E dyr.yr undeb mwyaf, anwylaf dan y nef, 


13 
Gad faban bach i lefain, ar ol ei fŵynlan fath, 


Ti Mae hyn yn beth dychrynllyd, ceìiíf fod yn cy uyd cam, 
Ei trin yn mhlith estroniaid, Mae gweiniad yu ei gael, 
Rhoed Duw o'i gu diu garedd, ymgeledd i'r rhai gwidd, 


14 
Y gwr ar ol ei blod, sy'n gorïod cahfod cur, 
Maent oll yn wylo yn waeledd, a gwragedd am ei gwŷ r, 


Am blant galara tadau, a mamau TN mwy, . 
Ni thraetha, dyn a doniau, mo'i boll ofydiau hwy. 


15 


Chwiory rdd am el brodyr, fei gwelir dan fawr gur, 
A brodyr am chwiorydd, dan gystydd digon, gwir, 

A thorf o blant oedd wisgu, sy'i dioddan cledu clwy, , 
Gan weiddi'n hallt ei dacrau, ni chawn ein mamau mwy. 


“16 





.Mae'n arwydd digon cadarn, fod barn uwch ben i“ byd, 
Mae siroedd Cymry hawddgar, mewn galar oll ìi gyd, 
Mae Merthyr ; gallwn. wybod, ô dan y dyrnod du, 
A Dowlais braw â'i ìlŷn, & dychtŷn Ô UA tw. 








4 





17 Ŵ 
Yr hyn a glywir yma, bob boreu yn mhlith y byw, Ô 
Mae hwn a hwn yn farwol, peth trwm arswydus i'v, 
Mae hon ahon yn weddw, medd arall o mor ddwys, 
Can's heddyw rhoed ei phriod. mewn beddrôd ceudod cwys 


18 


Mae galar medd y trydydd, anedwydd gyda ni, 
Bu farw gwraig. ardderehog, cymmodog nesa, i mi, 
Roedd neithwr yn ea hiechyd, fel un o ninnau” nawr, 
Mae heddyw gwedu ymddangos, gerbron y barnwr mawr. 
19 a. 
Y fath newyddion trymllyd, bob ennyd sydd yn bod, 
Rhyw swn fod y Uolera, yn gwneud rhwygfa tan y rhôd, 
Rhyw dorf yn cael eì claddu, a hynny bron o hyd, 
' Mae dychryn mawr a galar, bob amser yn y byd. 
20 
Duw farnydd nef a daear, bydd i ni'n” dyner dâd, 
Ac attal y Colera, na lwyr ddifetha'r wlad, 
Rhag taro dyn yn farwol, yn ei annuwiol nod, 
O estyn dy dragaredd, yn rhwyddaidd is y rhôd. 
2l 
Boed i ni roddi gweddi, cyn del trueni trist, 
A llefwn am drugaredd, a gras wrth orsedd Crist, | 
A dywedwn oll yn ebrwydd, ein Harglwydd cadw ni, 4 
Er mwyn yr hwn ô'i wirfodd, a'th deg foddlonodd di. 
22 
Duw dad ein cadarn geidwad, o gwared bawb o'r byd, 
Na fydded neb yn ochain, o tan dy lydan iid, 
Bydd ir arniddifaid gweinion, yn ffyddlon dirion dâd, 
Gwna'n ol dy addewidion, a'r gweddwon heb nacad, 


RICHARD WILLIAMS, A'i Cant. 


Ŷ 


w 


| T PRICE, ARGRAFFYDD, MERTHYR. 





